CAN NEWYDD, 

Yìí GOSOD ALL4N' 

YMDAITH Y SAINT I GALIFORNIA, 

YN NGHYD a’u 

Dymunîad am ddycfiwelyd yn ol i wlad eu 
yenediyaethy sef Cymru. 

GAN lEUAN CADFAN. ^ f- 

Ar y don—Railway Speed. 

’Nawr gyfeillion deŵch i wrando, 

Ar y Bardd yn gwir ddarlunio, 

Yr olygfa gafodd yraa, 

Nes çi yru mewn llewygfa, 

Fu o’i bath yn. y byd, 

Fu o’i batli yn y byd, 

Yn inawrygu Dan a Josi, 

Am ddarparu gwlad nior glyti, 

Ar fy siwrne’r es i Ferthyr, 

Ar ddydd Sadwrn pan yn segur,. 

Er cael golwg ar y dyrfa 
Oedd yn myn’d i. Galifornia. 

Fu o’i bath, &c. 

Yr oedd yno rai yn canu, 

A rhai eraill yn pregethu, 

A’r menywod yn prophwydo 
Am ddanteithion ’nol myn’d yno., 

Fu o’i bath, &c. 

Yr oedd yno rai yn gwledda, 

Ar eu ffydd am Galifornia, 

Lle cant fywyd byth diderfyn, 

Heb orthrymder rowy. na gelyn. 

Fü o’i bath, &c. 

Yr oedd yno rai drwy’r horeu- 
Yù arocanu gwneuthur gwyrthiau,, 

Er iachau rhyw Golier gwiwlon, 

Ar ei daith i fynydd Seion. 

Fu o’i batb, &c. 

Gwelais Hawker. Te yn codu 
Ei adenydd llwyd i fynu. 


Ae yn gwaeddi, '^ O my FatheE/ 

A’i ddwylaw ar ben y CoUeE. 

Fu o’i bath, á:c. 

Erbyn deall a chonsidro, 

’Jloedd y, brawá yn. mortifeio, 

Heb liu gobailh cael ei iechyd, 

Tra parbao áyddiau’i fywyd. 

Fu o’i baẃ, ŵc. 

Yna’r CapSen Jone^, LlangoUen, 
Goda’i fyiiu fel malwoden, 
î lefaru wrth y bobloedd, 

California y.dyv'i*'r nefoedd. 

Fu o’i bafcb, öic. 

Är ol canu a gweddio, 

Clywais Dan yn eu bendifebfo, 

A BooM oj" Mormon yn ei ddwyiaw,, 
O'r fath dwyll oedd yn y cadnaw. 

Fu o'i bath, cSíe. i 
Gychwyn wnaethant oU o Ferthy%^ 
Ar ol derbyn cytnaiat cysur, 

Ar eu taith i Galifürnia— 

Mynydd Seio», Dinas Noddfa, 

Fu o’i bath, &c. 

Gadael Tad a Mam garuaidd, 

Gadael hen gyfeiilion mwynaidd|, 
Gadael broílyr a chwiorydd, 

Er mwyn dilyn Dáa a’i grefydd, 

Fu o’i bath, ásc. 

Gado’r ímiepenáiaid hawddgar, 
Gadael y We&leyaid tyner ; 

Gadü’r Methodistiaid hefyd, 

Gado’r Baptist, pryau adfyd. 

Fu o’i bath, &c. 

Gadael Mertliyr, gadael Hirwaira 
Gadael Cendl, a’r Waunhelygain,, 
Gado’r BriHsb a Biaenafán, 
Nantyglo, as Aberafon. 

Fu o’i bath, &G. 

Gadael Cyffin, gadael Llwyniy 
Cadasl hefyd Cwm y Rhynaniÿ 


3 " 

Gadael Powlais a èirhewyi. 

Abersychan, a Llanelli^ 

Fu o’i bath, &e. 

Gadael Aberdar, a’r Onllwyn,. 

IJeb un gofal cwrdd a gelyn, 

Penycae a thref Victoria,. 
i will y@ to California.. 

Fu o’i bath, &c. ^ 

Wedi cyrhaedel California^, 

Gwlad y Saint a’r Ddinas Noddfá,. 

Gorfu iddynt yao gysgu, 

Ary ddaear beb un gwely. 

O morî llwyd yw eu gwedd, 

O mor llwyd yw eu gwedd, 
pleb waredydd Ghwaith na chrefydé 
Ond s.ylldreíau ar y bedd. 

Wedi deíìro yn y boreu,. 

Nid oedd yraa ddira o’r manau, 

Nac un gobaith am gael bara, 

Draw ar fryniau California. 

O mor llwyd, &c, 

Yr oedd yno bawb., dr.wy’u gilydd, 

’N dechreu llamü at y llywydd, 

Ac yn gofyn iddo’n union, 

Am y wlad sef mynydd Seion. 

O mor ilwyd,, &e. 

Ar o! hyn bu ])awb yn dwlu, 

Yn eu liid at Dan a Josi; 

Gwyn ein byd. na, baem yn Ngbyraru^, 
Yn lle gwrando ar y llymgi, 

O. mor IJwyd, &c. 

Ni feddyliodd neb o’r Seintiau, 

Fod yn Seion y fath boenau, 

Ond yn awr ’rym fel dylluan, 

Wedi credu D^n Llangollen. 

O mor llwyd, &Ci 
1 ba le yr aeth y Prophwyd, 

A’r hen Gapten a goronw’yd, 

Xdd ein harwain i’r gogoniant, 

FeJ y traethodd gynt mor bendanti 
0 mof llwyd^ 


4 

Mi ddar.lîìenais yn y ‘ Seren/ 

Fod saith o wragedd gaii y Gapten, 
A’r rhai hyny yn ysbrydol, 

Medd y Seintiau, wrth y bobl. 

Fu o’i bath, Ä'c. 

ITn nos Ltin, a’r llall. nos Fercher, 

TJn nos Fawrth, a’r lìall nos Wener ; 
ün nos lau, a’r llall tios Sadwrn. 

A’r seitlìfed ar nos Sul debygwn. 

Fu o’i bath, &c. 

Y mae hefyd bump ar hiigain, 

Gan y Llywydd iddo’i himan, 

Gael bod fel Soloinon a Dafydd, ' 
Medd y Saint^ mae Dan a’r L!yvvydd'.. 

Fu o’i bath, &e. 

Richard Jones anfonodd lythyr, 

1 Lanelli’n eithaf cywir, 

Am y newyn a'r tylodi, 

Ddaeth i gwrdd a’r dedwydd deulu.. 

O mor llwyd, ŵc, 

Wedi darllen yno’r llythyr, 

Ni dderbyniodd neb eu cysur, 

Ar ol clywed am y crogi, 

Ddaeth ar warthaf teulu Josi. 

O mor llwyd, &c. 

Fe ga’dd rhai yn Nghalifornia, 

Heb un pardwn am eu beiau, 

Eu condemnio i farwolaeth 
Am droseddu deddf Santyddiaeth., 

O mor llwyd, &c., 

Wrth derfynuhyn o ganiad, 

’Rwy’n gobeithib i chwi glywed ; 

Ein dymuniad pendant yma 
Yw dod ’nol 0 üalifornia. 

O ! na baem wedi dod, 

O ! na baem wedi dod, 

011 yn lluoedd dros y moroedd, 
Yna canwn felus glod. 


J, T, JoneSf Ar^rnfft/dd, Caçrjyrddin, 


